સિબિલ લુડિંગટન ની 
મધ્યરાત્રિ ની સવારી 


માર્શા એમસ્ટલ 
ચિત્ર : એલેન બેયર 


સિબિલ લુડિગટન ની 
મધ્યરાત્રિ ની સવારી 


માર્શા એમસ્ટલ 
ચિત્ર : એલેન બેયર 


લેખક ની નોંધ 


1775 માં, મોટા ભાગ ના અમેરિકનો બ્રિટન ની વસાહત બનવા ને 
લીધે અધીરા બની ગયા હતા. એ પોતાની સરકાર ચાહતા હતા. એ 
પોતાના કાયદા બનાવી ને પોતાની સમસ્યાઓ નું સમાધાન કરવા 
ચાહતા હતા. એ એક સ્વતંત્ર રાષ્ટ્રબનવા ચાહતા હતા. પણ ગ્રેટ 
બ્રિટન નો પોતાની વસાહત ને આઝાદ થવા દેવાનો કોઈ ઈરાદો ન 
હતો. 


ઘણા બ્રિટિશ સૈનિકો જહાજો પર સવાર થઈ ને બોસ્ટન આવ્યા. 
અમેરિકા પણ યુદ્ધ ની તૈયારી શરુ કરી દીધી. 18 એપ્રિલ ના પોલ 
રેવેરે એ ગ્રામીણ પ્રદેશ માં ફરી ને બધા ને ચેતવણી આપી, "અંગ્રેજ 
આવી રહ્યા છે! અંગ્રેજ આવી રહ્યા છે!" બીજે દિવસે લેક્સિંગટન ની 
લડાઈ માં અમેરિકનોએ બ્રિટિશ સૈનિકો સાથે લડાઈ કરી. આ 
ક્રાંતિકારી યુદ્ધ ની શરૂઆત હતી. 


બે વર્ષ બાદ, અમેરિકા હજી પણ યુદ્ધ કરતુ હતું. હેન્રી લુડિંગટન 
પેટેર્સન માં એક ખેડ્ત અને મિલ મલિક હતા. એને જનરલ જ્યોર્જ 
વોશિંગટને 400 સૈનિકો ના આગેવાન બનાવ્યા હતા. મહિનાઓ ની 
લડાઈ પછી, કર્નલ લુડિંગટન અને એના માણસો ને પોતાના ખેતર 
માં પાછા ફરવાની અનુમતિ આપવામાં આવી જેથી એ વસંત જતુ 
નો પાક ઉગાડી શકે. 26 એપ્રિલ 1777 ના સૈનિકો પોતાના પરિવાર 
સાથે ઘર પર હતા. 


એ શનિવારે સાંજે, કર્નલ લુડિગટન ને ખબર પડી કે 
બ્રિટિશ સૈનિકો એ ડેનબરી, કનેકટીકટ માં એના પાડોશી 
પર હુમલો કર્યો હતો. એને કોઈ એવી વ્યક્તિ ની 
આવશ્યકતા હતી જે આ વાત એના સૈનિકો ને 
શીઘ્રતાથી જણાવી શકે, જે થી એ કનેકટીકટ સુધી કુચ 
કરી શકે અને અંગ્રેજો ને રોકી શકે. આ એક ખતરનાક 
અને મુશ્કેલ કામ હતું. કર્નલ લુડિંગટન ને કોઈ એવી 
વ્યક્તિ ની આવશ્યકતા હતી જે બહાદુર અને દ્રઢ 
નિશ્ચયી હોય. 


આ સિબિલ લુડિંગટન ની અર્ધરાત્રિ ની સવારી ની 
વાર્તા છે. આ એક સાચી વાર્તા છે. 


26 એપ્રિલ, 1777 
પેટરસન, ન્યૂયોર્ક 


રાત ની શરૂઆત ઘોડા ની ખરી ના અવાજ અને શોરબકોર થી 
થઈ. અવાજે આખા લુડિંગટન પરિવાર ને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધો. 
આસ-પાસ કોઈ પાડોશી ન હતા. આટલી ઠંડી, વરસાદ ની રાત માં 
કોઈ આવી શકતું હતું? 


સિબિલ લુડિંગટન 16 વર્ષ ની હતી. 
એ આઠ ભાઈ-બહેનો માં સૌથી મોટી હતી. 


સિબિલ એની માંના નાના બાળકો ની દેખભાળ માં ઘણી મદદ 
કરતી હતી. 


એ કાંતણકામ, વણાટકામ અને સિલાઈકામ માં પણ મદદ કરતી 
હતી. 


એ બગીચા નું કામ કરતી હતી, અને રસોઈ કરતી હતી. 
એણે સાબુ, મીણબત્તી, અને માખણ પણ બનાવ્યા હતા. 


પરિવાર ની જરૂરિયાત ની બધી વસ્તુ ઘરે જ બનાવવામાં 
આવતી હતી. 


એના કામ પૂરા કર્યા પછી સિબિલ ને એના ઘોડા સ્ટાર 
પર સવારી કરવાનું ગમતું હતું. 


સ્ટાર એક મોટો ઘોડો હતો જેના કપાળ ની વચ્ચમાં એક 
સફેદ ધબ્બો હતો. 


એ ધબ્બા ના આકાર ને લીધે જ એનું નામ સ્ટાર પડયું 
હતું. 


સ્ટાર એક વર્ષ નો હતો અને હજી પૂરેપૂરો પુખ્ત નહોતો થયો. 
સિબિલે પોતે એને કેળવ્યો હતો. 


સિબિલ ને ખેતરો માં પૂરપાટ દોડવું પસંદ હતું, જયારે પવન 
એના ચહેરા પર હોય અને એના વાળ પાછળ ઉડતા હોય. 


એપ્રિલ ની એ વરસાદ ની રાત્રે, લુડિંગટન ઘર માં બધા બહુ 
ખુશ હતા. 


સિબિલ ના પિતા હાલમાં જ થોડા દિવસો માટે ઘરે પાછા ફર્યા 
હતા. 


દીવાલ માં બનાવેલા તાપણાં માં આગ ભભૂકી રહી હતી. 


કર્નલ હેન્રી લુડિંગટન એના ઉમર માં મોટા બાળકો ને વાર્તા 
સંભળાવી રહ્યા હતા. 


સિબિલ ની માં, અબીગૈલ અને એની બહેન રેબેકાએ રાત ના 
જમવાના વાસણ સાફ કર્યા. 


સિબિલ નાના બાળકો ને સૂવા માટે તૈયાર કરી રહી હતી. 


ત્યાં બધા અટકી ગયા અને સામેના દરવાજા તરફ જોવા 
લાગ્યા કારણકે આંગણા માં ઘોડા ની ખરી નો અવાજ 
અચાનક આવતો બંધ થઈ ગયો. 


કર્નલ લુડિંગટન દરવાજા ના ખખડાટ નો જવાબ આપવા 
ઉઠયા. 


એક દૂત દરવાજા પર ઉભો હતો. 

એનો ગણવેશ વરસાદ માં ભીંજાઈ ગયો હતો. 

એ ઠંડી થી કંપી રહ્યો હતો. 

એ કર્નલ લુડિંગટન ને એ કહેવા આવ્યો હતો કે 2000 


બ્રિટિશ સૈનિકો એ કનેકટીકટ ના ડેનબરી શહેર પર હૂમલો 
કર્યો હતો. 


અંગ્રેજ સૈનિક, અમેરિકી સૈનિકો ના ભોજન અને કપડાં થી 
ભરેલા ગોદામો સળગાવી રહ્યા હતા. 


એ ડેનબરી ના ઘરો માં આગ લગાવી રહ્યા હતા. 


શહેર ની સુરક્ષા માટે ડેનબરી માં કોઈ અમેરિકી સૈનિક ન 
હતા. 


જનરલ જ્યોર્જ વોશિંગ્ટન અને એની સેના પીકસ્કિલ, ન્યૂયોર્ક 
માં હતા. 


પણ પીકસ્કિલ ડેનબરી થી બે દિવસ ની દૂરી પર હતું. 


કર્નલ લુડિંગટન ફક્ત અડધા દિવસ ની દૂરી પર હતા, પણ 
એના સૈનિકો પોતપોતાના ખેતરો માં કામ કરી રહ્યા હતા. 


એના ખેતર 10 માઈલ ના ગ્રામીણ વિસ્તાર માં ફેલાયેલા 
હતા. 


સૈનિકો ને બોલાવવા માટે કોઈએ આખી રાત ની યાત્રા કરવી 
પડે. 


પણ કોણ જાય? 


કર્નલ લુડિંગટન ને સૈનિકો ના ભેગા થયા પછી એને આદેશ 
આપવા માટે ઘર પર જ રહેવું જરૂરી હતું. 


હ જઈશ દલે કહયું. 


પણ બધા જોઈ શકતા હતા કે એ બહુ ઠંડો, બહુ ભીંજાયેલો, અને 
બહુ થાકેલો હતો. 


"ના," સિબિલે કહ્યું, "હું જઈશ." 
"આ એક બહુ જોખમ નું કામ છે," એની મૉં એ કહ્યું. 
"રાત ઠંડી, ભીની અને અંધારી હશે. 


હં તું જંગલ માં ખોવાઈ જઈશ." 


સિબિલે કહ્યું, "હું કોઈ પણ વ્યક્તિ ની જેમ બહુ સારી રીતે ઘોડેસવારી 
કરી શકું છું." 


"અને મને એ પણ ખબર છે કે પિતાજી ના બધા સૈનિકો ક્યાં રહે છે." 
"ત્યાં બ્રિટિશ સૈનિક પણ હોઈ શકે છે," એની મૉં એ કહ્યું. 


"એના થી પણ વધુ ખરાબ વાત એ છે કે જંગલ ડાકુઓ થી ભરેલું 
છે." 


પરમાં," સિબિલે કહ્યું, "બીજું કોઈ નથી જે જઈ શકે." 


"દીકરી સાચું કહી રહી છે," સિબિલ ના પિતા એ કહ્યું. 
"કોઈ બીજું નથી." 


ત્યાર બાદ માં ને સહમત થવું પડયું. 


કર્નલ લુડિંગટન સ્ટાર ઘોડા પર કાઠી ચઢાવવા ગયા. 
મિસિસ લુડિંગટન એનો ગરમ ઉની ડગલો લાવ્યા. 
એ એણે એની દીકરી ની ચારેબાજુ લપેટ્યો. 

સિબિલે એક મોટી છડી ઉઠાવી. 


એ છડી નો ઉપયોગ સૂતેલા પરિવારો ને જગાડવા માટે 
એના દરવાજા ખટખટાવવા માટે કરવાની હતી. "ચિંતા નહીં કરતા," સિબિલે કહ્યું, "હં હેમખેમ હોઈશ." 


જો જરૂર પડે તો એ છડી નો ઉપયોગ ડાકુઓ ને દૂર રાખવા એ જેટલું મહેસુસ કરી રહી હતી એનાથી વધારે સાહસી 
માટે પણ કરવાની હતી. લાગી રહી હતી. 


સિબિલ સ્ટાર પર સવાર થઈ. 
એણે ઘોડા ને કાચી સડક પર પૂરપાટ દોડાવ્યો. 
થોડી વાર માં એને એના ઘર ની રોશની દેખાતી બંધ થઈ ગઈ. 


સિબિલ ક્યારેય અંધારું થયા પછી એકલી એના ઘર થી દૂર ગઈ 
ન હતી. 


એ રાતે ચંદ્ર નીકળ્યો ન હતો. 
વાદળો એ તારા ની રોશની રોકી રાખી હતી. 


દિવસ ના ઉજાસ માં સિબિલ બધા જંગલ અને ખેતરો ને જાણતી 
હતી. 


પણ રાત ના વાતાવરણ માં બધું રહસ્યમય આકૃતિઓ અને 
અજબ છાયાઓ થી ભરેલું હતું. 


સિબિલ ને એ વાત નું આશ્ચર્ય હતું કે એને કેટલું એકલવાયું લાગી 
રહ્યું હતું. 


વરસાદ એકધારો અને અનરાધાર વરસી રહ્યો હતો. 


ઘરે થી ફક્ત એક માઈલ ના અંતર સુધી માં વરસાદ ના ટીપા 
સિબિલ ના ડગલાં ની અંદર ઘુસી ગયા હતા. 


એના વાળ ભીના થઈ ગયા હતા. 
વરસાદ નું પાણી એના ચહેરા પરથી ટપકી રહ્યું હતું. 


ત્યાં અંધકાર માં સિબિલ ને મીણબત્તી ની ટમટમતી રોશની 
દેખાઈ. 


એ એના માર્ગ માં પહેલું ફાર્મહાઉસ હતું. 


એણે સ્ટાર ની ગતિ ધીમી કરી અને દરવાજો 

એની છડી થી ખટખટાવ્યો. 

"અંગ્રેજ સૈનિક ડેનબરી ને સળગાવી રહ્યા છે!" એણે બૂમ પાડી. 
"કર્નલ લુડિંગટન ના ઘર પર મળો!" 

એ સ્ટાર ને ફરી અંધારા જંગલવાળા રસ્તે લઈ ગઈ. 


એની પાસે વેડફવા માટે બિલકુલ સમય ન હતો. 


એક પછી એક ઘર પર સિબિલ રોકાણી. 


એ એનો સંદેશો સંભળાવવા અને ઉત્તર સાંભળવા પૂરતી જ રોકાતી 
હતી. 


પછી એ રાત ની સવારી શરુ કરી દેતી હતી. 
ઠંડા વરસાદ ને લીધે સિબિલ ના દાંત કકડતા હતા. 


લગામ પર એની આંગળીઓ અક્કડ થઈ ગઈ હતી. 


એણે એટલા બધા પરિવારો ને જગાવ્યા કે એની ગણતરી કરવી 
મુશ્કેલ હતી. 


એ જેવી કાર્મેલ ગામ તરફ આગળ વધી, તો એણે પૂર્વ ના 
આકાશ માં એક અજબ નારંગી પ્રકાશ જોયો. 


એ 20 માઈલ દૂર ડેનબરી ની આગ ની રોશની હતી. 

સિબિલે વિચાર્યું કે જો એનું પોતાનું ઘર આવી રીતે સળગતું હોય 
તો એને કેવું લાગે? 

"આપણે ઝડપ કરવી પડશે, સ્ટાર," એ ધીમેથી ગણગણી. 


સિબિલ ને ખબર હતી કે એને બધા દરવાજા ખટખટાવવા નહીં 
પડે. 


કારણકે પાડોશી એક-બીજા ને દોડી ને ખબર પહોંચાડી દેશે. 
એ સુનિશ્ચિત કરશે કે બધા સૈનિકો સુધી ખબર પહોંચી જાય. 
સિબિલે એનો સંદેશો સંભળાવતા કાર્મેલ માં પ્રવેશ કર્યો. 
એના અવાજ થી દરવાજા ખુલી ગયા. 

જેવી એ ચાલી ગઈ, મીટિંગહાઉસ ની ઘંટડી વાગવા લાગી. 
ઘંટડી શહેરવાસીઓ ને જગાડતી હતી અને એને ભેગા થવા 
બોલાવતી હતી. 


સિબિલે સ્ટાર ને પશ્ચિમ દિશા માં મહોપાક તળાવ તરફ 
વાળ્યો. 


અહીં ફાર્મહાઉસ વચ્ચે લાંબા અંધારા અંતર હતા. 
ત્યાં ના સાંકડા જંગલી રસ્તા પર ચાલવાનું કઠિન હતું. 


ક્યારેક-ક્યારેક સિબિલ ને નીચે ઉતરી ને સ્ટાર ને દોરવો 
પડતો હતો. 


થોડા અઠવાડિયા પહેલા જ જમીન બરફ થી ઢાંકેલી હતી. 


પણ બરફ ના પીગળવાથી અને વરસાદ થી બધી બાજુ કીચડ 
હતો. 


સિબિલ ના બુટ પર કીચડ જામી ગયો હતો. 


એના મોજા ભીના થઈ ગયા હતા. 


એના પગ ના આંગળા માં ઠંડી ને લીધે વેદના થતી હતી. 


જંગલ ની જમીન લપસણા પાંદડાઓ થી ઢંકાયેલી હતી. 

ઘણી વાર સ્ટાર લસર્યો અને સિબિલ લગભગ જમીન પર પડી ગઈ. 
પણ એ સવારી કરતી રહી. 

એને ડેનબરી ને બચાવવા મદદ કરવાની હતી. 

આ વસંત ની શરૂઆત હતી, અને વૃક્ષ હજી પણ પાંદડા વગર ના હતા. 


મોટા ઓક અને મેપલ વૃક્ષ ની શાખાઓ રાત ના આકાશ માં ફેલાયેલી 
હતી. 


વિશાળ છડીઓ ને જેમ એ હવા અને વરસાદ માં લહેરાતી હતી. 
ક્યારેક શાખાઓ આપસ માં ઘર્ષણ કરતી હતી. 
એનાથી ભૂતાવળ જેવો અવાજ નીકળતો હતો. 


સિબિલે એની આંખો બંધ કરી અને એણે વસંત ના નવા પર્ણ વિષે 
વિચાર્યું, જે ફક્ત એક કે બે અઠવાડિયા દૂર હતા. 


એના સ્નાયુ માં કળતર થતી હતી. 
મોટે થી બૂમ પાડી ને એનું ગળું બેસી ગયું હતું. 
એણે એ ગરમ તાપણાં વિષે વિચાર્યું જે એ ઘરે છોડી આવી હતી. 


એ એક કપ સહા અને એની મોં ના મધુર અવાજ વિષે વિચારતી 
રહી. 


સિબિલે સ્ટાર ની ગરદન થપથપાવી. 
એને વારે-વારે કહ્યું કે એ કેટલો સારો ઘોડો હતો. 


સ્ટાર સાથે ગણગણાટ કરવામાં સિબિલ ને સારું લાગ્યું. 


સિબિલ માટે બહાદુર બની રહેવું મુશ્કેલ હતું. 
જયારે કોઈ હરણ જંગલ માં છલાંગ લગાવતું અથવા કોઈ 


ઘુવડ ઝાડ પરથી ઘૂ-ઘૂ કરતું, તો સિબિલ નું હૃદય જોર-જોર 
થી ધડકવા લાગતું. 


શું એ બ્રિટિશ સૈનિક હતા? 
શું એ ડાકુ હતા? 
સિબિલ શાંત થવા માટે ઊંડા શ્વાસ લેતી હતી. 


એણે કીચડ અને ભીના પાંદડાઓ અને ભીના કપડાં અને 
ભીના ઘોડા ની તેજ વાસ સામે એનું નાક સંકોચી લીધું. 


એને ખાતરી હતી કે એ ગંધ એને હંમેશા એ મધ્યરાત્રિ 


ની યાત્રા ની યાદ કરાવતી રહેશે. 


અચાનક સિબિલ ને હસવાના અવાજો સંભળાયા. 


થોડે આગળ, ત્રણ માણસો એક નાના કેમ્પફાયર ની 
આસપાસ ઝૂકેલા હતા. 


એ એક સસલા ને પકાવી રહ્યા હતા. 


એના કપડાં અસ્તવ્યસ્ત અને ફાટેલા હતા. 


એ ઘણા લાંબા સમય થી જંગલ માં રહેતા હોય એવું લાગ્યું. 


સિબિલ સમજી ગઈ કે એ ડાકુ હતા. 


એ બંને તરફ ની સેનાઓ ના ઘોડા અને ઢોર ચોરી 
કરતા હતા અને કોઈ પણ સેના ને વેંચતા હતા. 


જો સ્ટાર એના હાથ માં આવી જાય, તો સિબિલ એને 


પાછો ક્યારેય જોઈ ન શકત. 


સદ્ભાગ્યે સિબિલે ડાકુઓ ને પહેલા જોઈ લીધા. 
એ સ્ટાર પરથી ઉતરી ગઈ. 
પછી એ બહુ ધીરે-ધીરે જંગલ ના રસ્તે એને લઈ ગઈ. 


એ કેમ્પફાયર ની ચારે બાજુ અર્ધ ગોળાકાર માં આગળ વધ્યા. 


સિબિલે ધીરે થી સ્ટાર ની ગરદન થપથપાવી. 


એ ધીમે થી ગણગણી, "ચૂપ રહેજે, સાવ ચૂપ." 
વરસાદ અને હવાએ એમના પગલાં નો અવાજ ઢાંકી દીધો. 


આખરે ,એ ડાકુઓ ના અડ્ડા થી સુરક્ષેત દૂર નીકળી ગયા. 


જયારે સિબિલ સ્ટોર્મવીલ પહોંચી, તો રોશની જોઈને અને 
અવાજ સાંભળી ને એને નવાઈ લાગી. 


ત્યાં, લોકો ને પહેલા જ ખબર પડી ગઈ હતી. 
લોકો ગામ ના લીલા મેદાન માં ભેગા થઈ રહ્યા હતા. 


જેવો સ્ટાર ત્યાંથી પૂરપાટ દોડતો નીકળ્યો, તો ઘણા હર્ષનાદ 
ના અવાજો એ સિબિલ નો ઉત્સાહ વધાર્યો. 


"આપણું કામ પૂરું થઈ ગયું છે, સ્ટાર," સિબિલે કહ્યું. 
એ ઝૂકી અને એને ભેટી પડી. 


"હવે મને ઘરે લઈ જા." 


જ ઊજ 
# 


આખરે, સિબિલ ઘરે પહોંચી, 
ઘણા ઠંડા, ભીના માઈલ ની સફર પછી. 


આ વખતે, પૂર્વ નો ઝાંખો ઉજાસ એક નવા 
દિવસ નું આગમન હતું. 


લુડિંગટન ના ઘર ની સામે મેદાન માં ચાર 
સો સૈનિકો જમા થયા હતા. 

ત્યાં સંગીત અને ઢોલ વાગી રહ્યા હતા. 
એવું લાગી રહ્યું હતું જાણે સંગીત સિબિલ 

નું સ્વાગત કરી રહ્યું હોય. 

સિબિલ સ્ટાર ની પીઠ પરથી સરકી ને એના 
પિતા ની ભુજાઓ માં સમાઈ ગઈ. 


એ અચાનક એટલી થાકેલી અને ચિંતા મુક્ત 
થઈ ગઈ કે એ રડવા લાગી. 


જયારે સિબિલ સૂતી હતી, ત્યારે કર્નલ લુડિંગટન અને 
એના માણસોએ ડેનબરી તરફ કૂચ કરી. 


રસ્તા માં અન્ય અમેરિકી સૈનિકો પણ એમની સાથે જોડાયા. 


અમેરિકનો ની સંખ્યા બહુ ઓછી હતી. 


પણ બ્રિટિશરો ઊંઘતા ઝડપાયા હતા. 
અમેરિકનોએ અંગ્રેજો ને એ જ જહાજો તરફ ધકેલ્યા 


જેમાં એ લોકો આવ્યા હતા. 


થોડા લોકો નું માનવું છે કે જો કર્નલ લુડિંગટન ના 
સૈનિકો ન હોત, તો અંગ્રેજો પીકસ્કિલ સુધી કૂચ 


કરી ગયા હોત. 


ત્યાં જઈને એ લોકોએ જનરલ વોશિંગટન ની સેના 


પર હુમલો કર્યો હોત. 


એવું થાત તો ક્રાંતિકારી યુદ્ધ ની વાર્તા બદલાઈ જાત. 


અને એનાથી સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા નો ઇતિહાસ 


બદલાઈ શકતો હતો. 
સિબિલ નો 


નનન 
મહોપાક તળાવ 


“7 .19158/9:1£ 1333 


સ્ટોર્મવિલ 


&11?૧૬ ૧૬૪ 


(છ 4 )3:37ર ભ 


ડેનબરી તરફ 
લ 


અંત ના શબ્દો 


લગભગ બધા લોકોએ પોલ રેવેરે અને એની મધ્યરાત્રિ ની સવારી 
વિષે સાંભળ્યું હશે. તો પણ બહુ થોડા લોકો સિબિલ લુડિંગટન વિષે 
જાણે છે. પોલ રેવેરે ની જેમ, સિબિલ પણ દેશભક્ત અને બહાદુર 
હતી. પોલ રેવેરે ની જેમ, સિબિલે એના મિત્રો અને પાડોશીઓ ને 
બ્રિટિશ સેના વિષે ચેતવણી આપવા માટે આખી રાત સવારી કરતા 
એક મોટા સંકટ નો સામનો કર્યો. 


સિબિલ લુડિંગટને એક ઠંડી, અંધારી, વરસાદી રાત ના જંગલ માં 
એકલા સવારી કરી. એણે અમેરિકા ની સ્વતંત્રતા માટે સવારી કરી. 
એની વાર્તા અને એના સાહસ ને યાદ રાખવું જોઈએ. 


સિબિલ ની મધ્યરાત્રિ ની સવારી પછી, જ્યોર્જ વોશિંગટન એના ઘરે 
આવ્યા. સિબિલે બાકી ના ક્રાંતિકારી યુદ્ધ દરમ્યાન અમેરિકા ની 
સ્વતંત્રતા માટે કામ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. એણે એક અમેરિકી જાસૂસ 
એનોક ક્રોસ્બી ને સંતાડવામાં પણ મદદ કરી. એણે અંગ્રેજો પર નજર 
રાખવા માટે ચોકીદાર ની ફરજ નિભાવી, જે એના પિતા ને 
પકડવાની કોશિશ કરી રહ્યા હતા. 


યુદ્ધ પછી, જયારે સિબિલ 23 વર્ષ ની હતી, ત્યારે એણે એડમન્ડ 

ઓગ્ડન સાથે લગ્ન કર્યા. એને ચાર દીકરા અને બે દીકરી હતા. એ 
78 વર્ષ સુધી જીવતી રહી. જયારે એનું મૃત્યુ થયું, તો એને એ ખેતર 
પાસે એક નાની કબર માં દાટવામાં આવી જ્યાં એ મોટી થઈ હતી. 


કાર્મેલ, ન્યૂયોર્ક માં સિબિલ ની મધ્યરાત્રિ ની સવારી ના રસ્તા 
માં, સિબિલ અને સ્ટાર ની એક અદ્ભૂત, વિશાળ મૂર્તિ છે. ત્યાં 
અધિકાંશ મૂર્તિઓ પ્રસિદ્ધ વ્યક્તિઓ ની છે - સામાન્ય રીતે 
રાષ્ટ્રપતિઓ અથવા યુદ્ધ સેનાનીઓ ની. સિબિલ લુડિંગટન 
એક છોકરી હતી, પણ ત્યાં એની ઘોડા પર સવાર કાંસા ની 
મૂર્તિ બહુ મોટી છે. સ્ટાર આખી રાત પૂરપાટ દોડી રહ્યો છે, 
જયારે સિબિલ, ચહેરા પર પવન અને ભીના વાળ પાછળ 
લહેરાવતી, એની છડી હવા માં ઉઠાવતી, બૂમ પાડી ને લોકો 
ને એનો સંદેશો સંભળાવે છે. 


